










CWYN Y MORW 


i; 5 i 

ï cw O! Bachgen wyf o Gymru fad,! 

î Yn mhell o'm gwlad yn byw, 

lî - Ac wedi colli'm llong a'm llwyth, 

| A boddi wnaeth fy'm crew. 

Uw Fy anwyl Gadben, 'Nhad oedd hwn, 
Mae'n drwm am ddweyd i chwi, 


Sydd wedi myn'd i'r eigion dwfn, 
Yn llanw mawr a'r lli'. 


Yn wlyb, yn wan ce's inau'r lan, 
Er saled oedd fy ngwedd,— 
Y rhai duon drwg eu lliw 
Yn barod i'm rhoi'n y bedd. 


Ar lan y mor, yn wlyb, yn wan, 
Yn cwyno yr wyf íì, 

Heb neb o'r duon drwg eu lliw, 
Yn cwyno dim i mi. 


-— 


Pe gwyddai'm hanwyl fam fy hun, 
Mor galed yw arnaf fi,— , 

O! wedi colli m llong a'm llwyfh, 

O hanwyl briod hi. : 











og 


Ond bachgen wyf wedi colli 'nhad, 
Y'mhell o'm gwlad yn byw ; 

Wrth feddwl am fy anwyl fam, 
'Rwy'n wan, ac eto'n fyw. 


'Rwy'n fachgen ieuanc o ran fy oed, 
Ni wyr fy'm troed p'le i droi; 

A'm pen yn rhydd, a'm calon brudd, 
'Rwyf heno wedi'm cloi. 


Pe gwyddai'm hanwyl fam fy hun, 
Plle'r wyf y noswaith hon ; 

Fe fyddai' chalon fach yn brudd, 
O friw o dan ei bron. 


'Rwy'n meddwl am fy anwyl fam, 
Bum ar ei deulin hi, 

Yn sugno llaeth o'i hanwyl fron, 
Mor anwyl oeddwn i. 


Er hyn i gyd wyf yma'n hun, 
_ Yn wael fy'm llun a'm lliw; 
Heb fedru deall iaith y wlad, 
Wedi colli'm tad a'm crew. 


Pe gwyddai'm hanwyl fam fy hun 
Mor galed yw arnaf fì; 

Ni fedrai lai na meddwl hyn,— 
Fe dd'rysa'i synwyr hi. 


Er hyn i gyd 'rwy eto'n fyw,— i 
Trugaredd Duw, 'rwy'n iach; 

Sca'i long i fyn'd i Loegr dir, 
'Dai byth o Gymru bach... 


(O) WEN. 





























* 


WCHWYNIAD MAB IEUANO 


AR OL EI GARIAD. 


Ow! fy siriol ddoniol ddynes, 
Lon angyles gynes gu, 

Af o'th gariad, meinir hawddgar, 
Lawr i'r fyddar ddaear ddu ; 

Am hyn, y seren lawen liwus, 
Hardd gariadus, gwrando gwyn 

Mab sy'n foddlon trigo'n weddw, 
Hefyd farw er dy fwyn. 


u^ 


Fy nyddanwch oe't fy'm dynes,— 
Yn dy gynes fynwes fwyn, 
Gynt mi dreuliais llawer blwyddyn 
Fel aderyn ar ei dwyn ; 
. Ond yn awr mae rhyw fab arall 
Ei Yn dy gwmp'ni dwysgall di; 
Dygodd hyny lwyr flinderon 
I fy nghalon union ì. 


Yr oeddwn gynt yn fachgen gwisgi, 
Pan yn dy gwmpni, 'r lili lon,— 
Ac yn llawn o bob llawenydd, 
Fel yr hydd bob dydd ar don: 
Ond waeth iti roddi ffarwc 
9 I mi'n dawel, blodau'r dydd, 
'Does yn awr o fewn fy nebalon 
Ond blind ton, profion prudd 






















E'n i 


Gwn nad oes trwy'r byd mawr helaeth, 
I mi feddyginiaeth mwy, 
Ond dy hunan, meinir dirion, 
Clyw'm un lon, eill wella'm clwy' ; 
Am hyny'r gynes lodes liwdeg, 
Addo'n deg ryw ddydd y doi, NU 
On'te mewn beddrod, ryw ddiwrnod, “ 
Meinir hynod, rhaid fy'm rhoi. 


—_ 


D. MoRnis, Tredegar. 


am 
ee: 
y 





Y Ao 


a” 


mu 


Si DE 


